FY HOFF, LWYS WLAD, 5,|4S 


Cyflwynedig i fy hoff gyfaill Me Oldfield, yswain (Eryr 
Moelfre 


TON,—' SWEET HOME.” 


Dalîer sylw,—mai nid yr hen. dôn “' Sweet; Home” ydyw hi, 
ond AR newydd gan W. T. Wrighton, a'r geiriau ynu. Bechod 
fel hyn,— 


“* The dearest spot oî earth to mo 
Is home, sweet home.” 


Mor anwyl yw dy wedd i mi 
Fy hoff, lwys wlad 
"Gogoniant Prydain ydwyt ti, 
Fy hoff, lwys wlad : 

Tra bo hediad yr awelon 

Tth gofleidio yn yr hinon 

Ceir dy arlun ar fy nghalon, 
Fy hoff, lwys wlad, 


Yn niwedd oes, O! boed i mi, 

Fy hoff, lwys wlad, 

::Gael byw a marw.ynot. ti, 

Fy hoff, lwys wlad: i 
Cwyd y weddi o fy nghalon,— 
Bydded iti bob bendithion, 

Rhyddid, hedd,.a.““Duw.a digon,” 
::-*Fy hoff; lwys wlad. . 


TALHAIABN., 





